COFFADWRIAETH 


AM 


DAFYDD RISIARD, 


SIR GAERFYRDDIN, 


Aelod gyda'r Bedyddwyr. yn Capel Sion, yn yr un Plwyf, yr 
hwn a fu farw Hydref y 29ain, 1834, pau yn 40ain oed. Gad 
“ awodd weddw alarus, a phedwar o blant hiraethus ar ei ol 
' mewn byd o drallod. Gellir, dywedyd, yn ddiofn cael ein 
hammeu, mai ar ychydig yn eìn hoes ni y gwelid mwy o ar- 
wyddion gwir grefydd nag ât €im brawd ymadawedig ; hir y 
teimlir yn Sïon hiraeth ar ei ol, pan gofier ei ddefnyddioldeb a'i 
ymdrechiadau dirodres gydag achos y Gwaredwr mawr. Cladd - 
wydefary lafo Dachwedd yn Bwlchyrhiw, i gyd-godi.efo 
llawer iawn o blant. Duw pan ddel Iesu. 


“ COFFADWRIAETH Ŷ CYFIAWN SYDD FENDIGEDIG.” —SO0LOMON, 


âf 
“ 
* 


LLANYWDDYFRI; 


n 


”.. ARGRAFFWYD GAN WILLIAM REES 


Fyn — 


18935.. 















COFFADWRIAETH 





I'w Chanuar y Dôn, “ Ymadawiad y Brenin.” 





YN ddiweddar fel yr oeddwn 
Yn gweled goror gwlad a garwn, 
: Aml holi am fy helynt 
Oedd gan y dynion a'm hadwaenynt, 
A minnau yn ol yn aml eilio 
Pa fodd yr oeddynt hwy a'u heiddo; 
Buan iawn, golwg gawn, y dw'r yn llawn llonaid 
A dreiddiai'n lliwgar drwy eu llygaid, 
Wrth gofio yn ol ryw gyf-anwyliaid, 
Rhai yn dywedyd am eu tadau, 
A rhai yn fy ymyl yn son am famau, 
Yn y fan de'i i fy flìan 1 glywed gwan gwynion, 
Ac arwydd galar gwraidd y galon, 
Yn ein gŵydd, y gwragedd gweddwon. 


Un o'r rhai'n wyf 'nawr i enwi, 
E' Tonnau tristwch daenodd drosti, 
Y wraig o Ragland, wir olygaf, 
D'weyd y golled ga'dd nis gallaf, 
Dafydd Risiard, addfwyn drwsiad, 
A fyddai heb ystum, ïe, yn wastad ; 
Ei gado wnaeth, ymaith aeth, o doraeth daearen, 
Ac a hwyliodd heibio i'r haulwen, 
At y llu sydd oll yn llawen. 

















| | i 


| Duw a'i galwodd, mae dirgelion 
Yn ei drefn, a phethau dyfnion, 
Gwr a thad, i'w deulu mad, ei gariad ragorai, 
i Yn ddwys dirion yr ystyriai, “ 
: Eu cysuron hwy a garai. 


Mae cwlwm natur wedi dattod, 

Nid oedd ond brau i dad neu briod, 

Ond mae iddynt, blant a gweddw, 

Dad a Barnwr—byw fydd hwnnw ; 
| Tad ysprydoedd,* os rhaid brwydro, 
i. Cwyno wrth Iôn, daw'n cynnorthwyo, ” 
u Barnwr byw, Tad a glyw holl amryw achosion â 

Ei blant anwyl e blith dynion, 













A myn eu gwared at y goron; 
E eill y w€ddw felly yn ddiddan, 
A'i phedŵar anwyl, â phur anian, | 
Godi llef a Anwylyd nef wiwlon, Ŷ 


Pleidi 


eddus, plaid y gweddwon, 
Ary 


id,tu ymair afon. 


Ow! Dafydd Risiard, 'doedd ei arosiad 
Ddim yn rhagor fel anrhegiad, 
I'w fynwesol fwyn berth'nasau; 
Yn hwy na deugain o flynyddau, 
Gwaith rhy anhawdd i'w rieni, 
Chwiorydd, brodyr, neu briodi, 
Gadw neb i ddiangc heb, un wyneb ni weina 

I gilio yn ol y gelyn ola', 

A hiraeth ludded plant ni lwydda. 
Pe i Ragland aethai yr cglwys, 
A chyd-anadlu yn hyfrydlwys, 


* Salm 68. 5. Heb, 12. 9.. 








a x 
— g 


o 


— O Bwlchyrhiw, a_ Sïon wiw, ni buasai gwiw 
gwed'yn 
Geisio ei gadw am funudyn 
“EB Pan ddaeth dirfawr awr ei derfyn. 


Am frodyr cyfiawn, pan eu cofier, 
Daw hoff am ilanynt goffa tyner, 
Felly am Dafydd, e fu yn wr dyfal, 
Gydag achos Iesu i'w gynnal, 
Er iddo dreulio yn dra dielw, 
Hyd at oedran Crist wrth farw,f 
Yn y byd, a'i holl fryd, tua'r gweryd yn gwyro 
Nes ca'dd o'i wagedd ei ddiwygio, 
Saith mlynedd hynod cyn ei huno, 
Trwy hyn o ystod yn ddirwystr 
Bu'n para yn ystig ym mhob ystyr, 
Ym mhob modd efe ymrodd, o'i wirfodd arferai 
Harddu'r gyffes a broffesai, u 
Yr Iesu yn ddilesg a arddelai. 





Y gwr o Ragland, gwir rhywioglan, 
Ddaeth o'r Uwyllwch dudew allan, 
Yn y flwyddyn orfoleddus 
Saith ar hugain gyfain gofus, 
Wyth cant a mil, waith gynta' ymaelodd, 
Yn y Gwr a iawn agorodd 
Lwybr rhad at ei Dad, o gariad rhagorol, 
Fel drwy angeu yn ddiangol 
Hed at Iesu yr had dewisol, 





T' 93ain oedd ei oedran pan broffesodd, felly Iesu pan fu farw 
dros ei bobl. 


Ï Sef amser llwyddiant tra reillducl ar grefydd yn yr ardal- 
eedd Debeuol, 





6 


Âr ol y Ceidwad mawr y codai, 
Dafydd dedwydd, a dywedai, 
“* Mewn bedydd dw'r mi gara'r Gwr sydd Brynwr 
a Brenin, 
.Iawn i'r deiliaid ydyw dilyn, 
Ar ei ol yn foddol fyddin.” 


Felly yn ufudd gallu'r nefoedd 
A'i gwnaeth yn llawen gyda lluoedd, 
I bara yn wresog tra yn byr oesi, 
Ei glod a leisir drwy yr eglwysi ; 
Trwm iawn Sïon, tra mwy soniant, 
Ei fywyd cyfan hir a gofiant, 
A Jesse|| fydd, nos a dydd, am Dafydd yn dyfod, 
Braidd yn disgwyl am ei gysgod, 
Ac yntau'n tewi yn y tywod, 
Yr oedd yn hynod, 'nol yr hanes, 
Iê, yn gynnar ac yn gynnes, 
Yn d'wedyd awn, foreu a nawn, cariadlawn ei odlau, 
£ De'wch i Sïon, da i'ch ei seiniau, 
Daw dirgelion Duw i'r golau,” 


Ein cyfaill hoff, er maint ei gloffni, 

Ai filldiroedd drwy eillt deri,$ 

Er fod cymmydd idd eu cammu, 

Iê, a bryniau yn ymrannu, 

Draw o Ragland deuai i'r eglwys, 

Ef a'i hardd-ddawn fyddai'n wirddwys, 





ll Gweinidog presennol y lle, sef Capel Sion. 


$ Elawer o'r coedydd gwerihfawr uchod a amgylcha ffyrdd 
Bwlchyrhiw a Chapel Sion, ynghyd â'r cymumydogaethau 
cyfagos. 





7 


Neu os mewn tŷ, lawr neu fry, er hynny, wr hynod, 
Byddai Dafydd wedi dyfod, 
Fel yng ngwynfa, byddai i'w ganfod ; 
Swydd diaconaidd* sydd ac enw, 
Was'naethai'n fyraidd cyn ei farw, 
A Sion sydd yn cofio'r dydd i Dafydd, wr difai, 
Un o'r dynion a ordeiniai, 
Gydag awel a'i gadawai. 


IAITH BRESENNOL SION. 


“ Trwm ein hiraeth tra mae'n aros, 
Du mawr arnom dymmor hirnos, 
Un neillduwyd â'n holl duedd, 
Ac yn gymmwys, neb yn gommedd, 
Pawb yn unllais, pwy yn unlle, 
Yn unigol, ddwedai nagê, 
Ond oll i gyd, yn un fryd, wych hyfryd jach 
hoywfron, 
Gyda gwên e godai gweinion, 
Fel yr helaeth a'r gwyr haelion, 
Ond nid aros yma oedd orau, 
Er drwy'n hoes ei wel'd yn eisiau, 
Mae ef yn rhydd yng ngoleu'r dydd, o'r tywydd, 
wr tawel, 
A ninnau'n rhwyfo yn y rhyfel, 
O! boddiwn Iesu, a byddwn isel.” 


* Gradd dda medd y Gair. 1 Tim. 3. 13... Ychydig cyn ei 
farw cafodd ein brawd, gydag eraill, ei alw i'r swydd bwysig 
uchod, ond efe a hunodd. 





8 


“ Y mae'n gweddu i bawb, gwyddom, 
O fodd eilwaith, pan feddyliom 
Am uniondeb pur ein iawn- Dad, 
Di gamwri, da'i vi gymmeriad, 
Ei drefniadau, ; dyfnion ydynt, 
I ni'n hynod rai o honynt, 
Er hynny oll, yn ddigoll, bob archoll yn erchi 
— Ini rai salwaidd arnynt sylwi, 
Tua'r diwedd, ynai dewi... 
Beth bynnag wnel, mae'n bythol weini, 
I&, yn dyner er daioni 
Pob rhyw beth, dwfn bleth, yn ddifeth. dda fyddant, 
Er y gorau i rai garant, 
Dduw yn i a'i dda foliant,” 


DANIRL JONES. 
Lerpwl, Rhagfyr, 1894. 


WILLIAM REES, ARGRAFEYD 





